
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 



JUZUU 6 


AN NISAA (4) 


LAYUHI8B 


147. Mwenyezi Mungu hakuadhibuni kama 
mtashukuru na mtaamini. Na Mwenyezi Mungu 
ndiye Mwenye kupokea shukurani(na)ndiye Mwenye 
kujua. 

148. Mwenyezi Mungu hapendi kutoa maneno 
ya kutangaza ubaya (wa watu) ila kwa yule mwenye 
kudhulumiwa; na Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye 
(na) ajuaye. 

149. Mkidhihirisha wema au mkiuiicha au 

mkiyasamehe maovu (ndiyo ndivyo) kwani 

Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe (juu ya 
kuwa) Muweza. 

150. Hakika wale wanaomkanusha Mwenyezi 
Mungu na Mitume yake, na wanataka kutenga baina 
ya Mwenyezi Mungu na Mitume yake, kwa kusema: 
“Wengine tunawaamini na wengine tunawakataa,” 
na wanataka kushika njia iliyo kati kati ya haya (si ya 
Kiislamu khasa wala ya KikaHri) 

1 5 1 * Hao ndio makafiri kweli. Na 

tumewaandalia makailri adhabu idhalilishayo. 

152. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na 
Mitume yake wala wasimfarikishe yo yote katika 
wao (bali wamewaamini wote), hao atawapa ujira 
wao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe 
(na) Mwingi wa kurehemu. 


djjl CoJ )/ 0; 

fl, 

£# ttWiS 

?/. / 1 >1 t < , ,?/ ?>.Y/ < . 

&*&&&% & 

cm !>sfe pif &*jj \j&\ 


kaiika Sura 4:70.” Haya tumekwisha kuyajibu katika Aya ya 7 ya Al Fatiha, 

148. Ndiyo hivi hapendt Mwenyezi Mungu watu kutaja maovu ya wengineo ila mwenye kudhulumiwa 
anapewa ruhusa kufikisha kwa hakihnu maovu aliyofanyiwa ili amtozee hakt yake. Lakini bure tu hivi kutanga/a 
ubaya wa watu hapana ruhusa. Ni katika maasiya makubwa. 

150. Madamu Mwenyeai Mungu amemkiri kuwa ni Mlume Wake na wewe ukakataa kumwamint, kama 
Mayahudi wanavyomkataa Nabii Isa, na Manasara — pamoja na Mayahudi — wanavyomkataa Nabii Muhammad; 
basi inakuwa ukaTtrt. Waislamu wanawakirt Mitume wa haki wote waliokuja kabta ya Nabii Muhammad. 

Basi Waislamu wanawakubah Wajumbe hao wa Mwenyeat Mungu wote kama alivyobatnisha Mwenyewe 
Mwertyezi Mungu kattka Qurani. Na wanawakataa wale aliowakataa Mwcnyezi Mungu katika Qurani kuwa hao si 
mitume wake. Nao ni wale wanaodai kuwa wamepewa Utume baada ya Nabii Muhammad. 

Anayewaamini hao wanaojidai kuwa wamepata utume baada ya Nabii Muhammad — kama httyo Mirzai na 
Bahai — basi hao wanaojidai hivyo ni makaftri na wenye kuwakiria kwa hayo ni makaftri nao pia. 

Basi natutahadhari madanganyo ya Makadiyani (Mirzat) na wenziwao, Huo wao nt uwongo mtupu, na 
wanasingiaia tu hivyo vitabu wanavyovitaja na hao mashekhe wanaowadhukuru. 

Kattka Aya wa!iyoifanya ni ya 151 wametia maneno ya Ibni Kathir ili kudhanisha watu kuwa Ibni Kathir 
anamkubalishia Utume anayedai kupewa Utume baada ya Nabii Muhammad. Na wanajua wao — na kila 
Mwislamu — kuwa Ibni Kathir, ni kama Waislamu wengine, wanakataza kuwakataa Mitume wa haki waliokuwa 
KABLA ya Nabii Muhammad, kama Qurani yote inavyosema “MINQABLIKA” (Waliopewa Utume kabla ya 
Nabii Muhammad). Na tumekwisha kuyataja haya katika Aya ya 4 ya Suratul Baqarah. Ibni Kathir amckufa 
katika mwaka 700; miaka 600 kabla hakuzuka mtu wao mdai Utume. 

153. Mayahudi walimwambia Mtume kuwa hawatamwamini mpaka wamwone anapaa mbinguni mtkono 
mitupu na anarejea na Kitabu mkononi kilichoandikwa shahada ya Mwenyezi Mungu kuwa kweli Nabii 
Muhammad ni Mtume Wake. 


137 


12 



JUZUU 6 


AN NISAA (4) 


layuhibb 


153. Watu waliopewa Kitabu (Mayahudi) 
wanakutaka uwateremshie Kitabu kutoka mbinguni. 
Na kwa hakika walimtaka Musa makubwa kuliko 
haya; wakasema: “Tuonyeshe Mungu wazi wazi. n 
Ukawashika moto wa radi (uliowatoa roho zao) kwa 
sababu ya ukafiri wao. (Kisha Mwenyezi Mungu 
akawapa uhai mara ya pili). Kisha wakamfanya 
ndama (kuwa mungu) baada ya kuwafikia hoja (zote) 
zilizo wazi; lakini tukasamehe hayo na tukampa 
Musa hoja zilizo dhahiri (juu yao). 

154. Na tukaunyanyua mlima juu yao (hao 
Mayahudi) kwa kufanya agano nao (la kufuata 
Taurat). Na tuliwaambia: “Liingieni lango (la nchi 
ya Shamu) hali ya kuinama (kama mnarukuu)”; 
(wakapinga). Na (pia) tukawaambia: “Msiruke 
mipaka kwa (kuvunja taadhima ya) Jumaamosi.” Na 
tukachukua kwao ahadi iliyo madhubuti (kwa 
mambo haya na mengineyo; wala wasitimize). 

155. Basi (tuliwaadhibu) kwa sababu ya kuvunja 
kwao ahadi zao, na kuzikataa kwao hoja za 
Mwenyezi Mungu, na kuua kwao Manabii bila ya 
haki, na kwa kusema kwao (kumwambia Nabii 


# & "* S \ jss 

*l '<ui\ tSJ 

©aii 

••V 


9s> 


Basi Mwenyczi Mungu ndiyo anasema kuwa si ajabu hao Mayahudi kuleta upinzani namna huo: Wao 
walimfanyia upinzani Nabii Musa wakamwambia kuwa hawatamwamini kuwa yeye ni Mtume mpaka awaonyeshe 
Mwenyezi Mungu, wamwone usp na macho. Na walipokosa hayo walimchukua ndama (mtoto wa ng*ombe) 
wakamfanya ndiye mungu wakamwabudu. 

154-156. Anaendelea Mwenyezi Mungu kutaja mabaya yao, mengine kama vile kuwa: — 

(a) Wahkataa kufuata amri za Taurati: Mwenyezi Mungu akaling’oa jabali likasimama juu ya vichwa vyao, 
wakaambiwa kama hawatakubali kuchukua ahadi ya kuifuata hiyo Taurati litawasagasaga jabali hilo. 

(b) Walipinga kuingia lango la nchi ya Shamu kwa namna hiyo waliyoambiwa. Wakaingia wanavyotaka wao. 
Shamu ni nchi Mwenyezi Mungu aliyowapa waingie wakae baada ya kutoka Misri. Wala wasiishukuru neema hii 
kwa kufuata alivyowambia Mwenyezi Mungu. 

(c) Na baada ya kutua katika hiyo miji na vijiji vya Shamu waliambiwa waiadhimishe siku ya Jumaamosi kwa 
kuifanya ni siku ya ibada tu, si siku ya kufanya kazi. Wakatiatia hila zao mpaka ikawa ni siku ya kazi. 

(d) Baadhi ya Mitume yao walipowafanyia ukali juu ya haya na mengineyo waliwaua! 

(e) Na Nabii Muhammad alipowabainishia dalili zilizomo vitabuni mwao zinazoonyesha dhahiri Utume wake 
walijitia pambani wakawa wanamwambia ‘Nyoyo zetu zimcfumbwa, hazifaharnu lo lote katika hayo unayoyasema.’ 

(0 Na Nabii Isa alipowabainishia Utume wake na Miujiza ile iliyotokea katika kuzaliwa kwake walimkataa 
kuwa Mtume na wakasema kuwa Bibi Maryamu kashika mimba yake kwa kuzini. Nao wanajua kuwa ni uwongo, 
lakini basi tu wanajitia pambani. 

(g) Wakafanya hila ili wamuue huyu Nabii Isa. Lakini Mwenyezi Mungu aliipindua ile hila yao — akamtia 
kidogo mshabaha wa Nabii Isa yule mkubwa wa hila ya kutaka kumwua Nabii Isa. Na kwa fazaa wakamwua huyo 
wenziwao na wakamsulubuj na Nabii Isa akarufaishwa na Mwenyezi Mungu. 

Baadaye wale wakubwa walitambua haya yaliyotokea lakini walijitia pambani vile vile wakawa wanajigamba 
kuwa, “Tumemuua huyo Masihi, Mtume wa Mungu; (nini kitakuwa).” 

Na mabaya yao mengine yanafahamika dhahiri katika Aya hizi. 

157. Wametia Ukaftri wao hapa katika hii Aya walioifanya kuwa ya 158 wakalifasiri uwongo tamko la 
''Wamaasalabuuhu.” Tafsiri yake kama ilivyo katika vitabu vya tafsiri vyote, na ilivyo katika vitabu vya kufasiri 
maneno magumu ya Qurani kama hiyo Al Mufradat na ilivyo katika Makamusi ya lugha ya Kiarabu yaliyotungwa 


138 


JUZUU 6 


AN NISAA (4) 


LAYUHIBB 


Muhammad)'. “Nyoyo zetu zimefumbwa (haziwezi 
kuingia kitu katika hayo unayoyasema ,5 )j (wala 
hazikufumbwa), bali Mwenyezi Mungu amezipiga 
muhuri kwa kufuru zao, kwa hivyo hawaamini ila 
kidogo tu. 

156. Na kwa sababu ya kufuru zao na 
kumsingizia kwao Maryamu uwongo mkubwa (kuwa 
kamzaa Nabii Isa kwa kuzini) 








157. Na kwa (ajili ya) kusema kwao-. “Sisi 
tumemuua Masihi Isa, mwana wa Maryamu Mtume 
wa Mungu, 55 hali hawakumwua wala 
hawakumsulubu, bali walibabaishiwa (mtu mwengine 
wakamdhani Nabii Isa). Na kwa hakika wale 
waliokh'iialifiana katika (hakika) hiyo (ya kumwua 
Nabii Isa) wamo katika shaka r.alo (jambo hilo la 
kusema kauawa). Wao (kabisa) hawana yakini juu ya 
(jambo) hili (la kuwa kweli wamemwua Nabii Isa), 
isipokuwa wanafuata dhana tu. Na kwa yakini 
hawakumwua 


0 yjjp ty ajtej 1 M \ 


1 58. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, X 

na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu na Mwenye ' ' " ' 

hikima. 


159. Na hakuna yo yote katika watu waliopewa 
Kitabu (Mayahudi na Manasara) ila humwamini ' v ' ' ' ' 


na Waislamu kama Al Qamus, na yaliyotungwa na wasiokuwa Waislamu kama Al Munjid. Vitabu vyote hivyo 
vinafasiri Salaba = Kumtundika au kumgongomelea katika msalaba, akifa humo au kawahi kuteremshwa kabla 
ya kufa. Katika hiyo Al Mu/radat imeandikwa hivi: "Assalbu = Taalyqul Insani hlqatli” = iKumiundika mtu 
kwa ajili auawe). Akasema tena; "Shaddu Sulbihy Alaa Khashab ” = (Kuufunga mgongo wake katika ubao). 
Hakusema “Kumwua juu ya msalaba” 

Na wafasiri wote wamesema hivi. Na wao wasijali wasibali wakaandika uwongo huu: “Neno hili maana yake ni 
kuua kwa kupigilia au kufunga mtini.” Kwa hivi wakafasiri “hali hawakumwua wala hawakumlisha msalabani.” 
Wamemkubalishia Nabii Isa kusulubiwa ila hakufa tu juu ya msalaba. Na hii ni kinyume ya Itikadi ya Waislamu. 
Waislamu wanasema — KAMA ALIVYOSEMA Mwenyezi Mungu hapa kuwa hawakumuua bali hata kumsulubu 
pia hawakuweza; hawakupatanafasi ya kumwua wala nafasi ya kumsulubu tu kisha akateremshwa; pia fursa hii 
hawakuipata, i!ivyokuwa Mwenyezi Mungu Mwenycwe kamhifadhi Mtume Wake. Wao wanamkanusha Mungu 
wanamwambia: “Kasulubiwa — wewe Mungu huna habari! Wao wanayajua kuliko Mungu! Pana ukaflri zaidt 
kuliko huu wa kujiona wao wanajua hakika kuliko Mwenyezi Mungu? Na tumeyasema haya katika Aya ya $4 ya 
Aalt Imram. Basi hana ruhusa Islamu kuitakidi hii itikadi ya kikaftri ya kuwa Nabii Isa aiisulibiwa. Tusiharibiwe 
dini yetu na Wakristo na hawa nao. Na wanajidai kutaja Kamusi la Lane na Akrab. Uwongo; hamna humo 
wasemayo wao. Kudanganya tu huko. 

Na ile "Walaakm Shubbthalahum" (Wameshabihishiwa mtu mwengine), wameikoroga wakasema: “bali 
alifananishwa kwao (kama maiti)”. Liko wapi hilo tamko la maiti hapo? Wanataka kupoteza tu. 

1 $8. Mpinduo wao wa Aya hii wa!ioifanya ya 1 59 tumekwisha kuubainisha katika Aya ya $6 ya Aah Imrant. 

1 59. Katika Aya hii wa!ioifanya ni ya 160 wamejidai kuandika " Kabla ya ktjo chak,\ yaani kabla ya kifo 
chao (Wakristo na Mayahudi, alivyosimulia Ubayy (Jarir, Jalada 1, uk 1 3). Si mradi wake kusema kabla ya ki/o 
chake ni kabla ya kifo cha Nabii Isa. . .” Wamefanya hivi kusudt kukimbia itikadi ya kuwa Nabii Isa atarejea, na 
hali ya kuwa ndivyo Mtume alivyosema, ikasihi kauli yake hii katika Hadithi za A 1 Bukhary na nyinginezo. Na 
hivyo kumtaja Ubayy na Ibni Jarir ni katika hayo madanganyo yao tli idhaniwe kuwa hiyo tu ndiyo tafsiri lliyo 


139 


JUZUU 6 


AN NISAA (4) 


layuhibb 


(Nabii Isa kwa hakika yake) kabla ya kifo cha kila 
mmoja katika hao. (Lakini hakuna faida kumwamini 
huko wakati huo). Naye (Masihi) siku ya Kiyama 
atakuwa shahidi juu yao. 

160. Basi kwa dhulma yao hao Mayahudi 
tuliwaharimishia vitu vizuri walivyohalalishiwa, na 
(vile vile) kwa sababu yar kuzuilia kwao watu wengi 
na njia ya Mwenyezi Mungu 

1 6 1 . Na kwa (sababu ya) kula kwao riba, na hali 
wamekatazwa wasiile, na (kadhalika) kwa kula kwao 
mali za watu kwa batili. Basi tumewaandalia 
makattri — nao ndio wao — adhabu iumizayo. 






J£1 & \ii!> itj \J>ji\ 

<&$} K&1 i yjtil 

© Udi Biiit 


162. Lakini wale waliozama barabara katika 
ilimu miongoni mwao (hawa waliopewa Kitabu), na 
Waislamu; (ambao wote hao) wanaamini 
yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla 
yako, na (wale) wanaodumisha Sala na wanaotoa 
Zaka na wanaomwamini Mwenyezi Mungu 
(wakafuata amri Zake wakajiepusha na makatazo 
Yake) na (wanaamini) siku ya mwisho 
(wakaitengenezea amali njema). Hao mtawapa 
malipo makubwa. 

163. Tumekuletea wahyi kama tulivyowapelekea 
Nuhu na Manabii (wengine) baada yake. Na (kama) 
tulivyowapelekea Ibrahimu na Ismaili na Is-haqa na 
Yaaqubu na kizazi (chake)* Na (kama 
tulivyowapelekea) Isa na Ayyubu na Yunusi na 
Haruni na Suleimani; na Daudi tukampa Zaburi. 


164. Na (tuliwapelekea wahyi) Mitume 
tuliokuhadithia (habaii zao) zamani na Mitume 
ambao hatukukuhadithia (habari zao). Na Mwenyezi 
Mungu akamsemeza Musa. 


m>\ u&st t Ayi 


I 


(CiSitSi &*>fj & 

s t&i 4 a *?»; &&&*£ 

knssssi 

4^ 


sahihi; na hali ya kuwa zote mbiii hizo ni tafsiri sahihi. Ikiwa hiyo waliyoitaja wao imetegemewa na huyo Sahaba 
Bwana Ubayy kama alivyobainisha Mufassir Ibni Jarir, basi huyo lbni Jarir kabainisha papo hapo Masahaba 
waliosema hiyo tafsiri nyingine — kama Bwana Abdalla bin Abbas na Bwana Abu Hureyra — na Maimamu wengine 
waiioitaja hiyo tafsiri ya pili, kama Abu Malik, A 1 Hasanul Bisry, Qatada, Ibni Zaid na Attabary, kama 
aiivyoyabainisha haya mwenye Ruuhul Maany katika sabifa 12 ya Juzuu ya 6; na wengineo pia na wakawataja 
zaidi kuliko hawa. Na wanajua hawa lakini basi tuj shauku ya kuwapoteza Waislamu imewashika. 

162. Anataja hapa Mwenyezi Mungu kuwa Mayahudi wazuri walisilimu. Nayo ndio kwelij walisilimu zama za 
Mtume, wakawa wanavyuoni wakubwa kabisa, na baadaye vile vile. 

163. Yanatajwa baadhi ya majina ya Mitume. 

164. Inaonyesha kuwa kuna chungu ya Mitume ambao hayakutajwa majina yao katika Qurani. Basi zile 
Hadithi zinazotaja idadi ya Mitume wakubwa na wadogo si sahihi — dhaifu. 

166. Mwenyezi Mungu anamtia nguvu Mtume wake na kumwambia kuwa yeye mwenyewe anamshuhudia 


I40 



JUZUU 6 


AN NISAA ( 4 ) 


LAYUHIBB 


165. (Hao ni) Mitume waliotoa khabari nzuri 
(kwa watu wema), wakawaonya (wabaya), ili watu 
wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya 
(kuletwa hawa) Mitume. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye nguvu na Mwenye hikima. 

166. Lakini Mwenyezi Mungu anayashuhudia 
aliyokuteremshia (kuwa ni haki). Ameyateremsha 
kwa ilimu yake. Na Malaika (pia) wanashuhudia. Na 
Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. 

167. Hakika wale waliokufuru na kuzuilia (watu) 
njia ya Mwenyezi Mungu bila shaka wamepotea 
upotofu (upotevu) ulio mbali (na haki). 

168. Hakika wale waliokufuru na kudhulumu 
haitakuwa kwa Mwenyezi Mungu kuwasamehe wala 
kuwaongoza njia 

169. Isipokuwa njia ya Jahannamu. Humo 
watakaa daima milele. Na hayo ni rahisi kwa 
Mwenyezi Mungu. 

170. Enyi watu! Mtume amekufikieni kwa haki 
kutoka kwa Mola wenu. Basi aminini; itakuwa bora 
kwenu. Na kama mtakataa basi ni vya Mwenyezi 
Mungu tu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mjuzi(na)Mwenye hikima. 

171- Enyi watu wa Kitabu! Msipindukie mipaka 
katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi 
Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryamu ni 
Mtume wa Mwenyezi Mungu na (ni kiumbe 
aliyeumbwa kwa) tamko lake (tu Mwenyezi Mungu) 
alilompelekea Maryamu. Na ni roho iliyotoka 
Kwake (Mwenyezi Mungu kama roho nyengine). 
Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na Mitume yake; 
wala msiseme “watatu . . .” Jizuieni (na itikadi 
hiyo); itakuwa bora kwenu. Bila shaka Mwenyezi 
Mungu ni Mungu Mmoja tu. Ni mbali na utakatifu 
wake kuwa ana mwana. Ni vyake (vyote) vilivyomo 
mbinguni na vilivyomo ardhini; na Mwenyezi 
Mungu ni mlinzi wa kutosha. 

172. Masihi (Nabii Isa) hataona unyonge kuwa 
mja wa Mwenyezi Mungu, wala Malaika 
waliokurubishwa (na Mwenyezi Mungu hawataona 
unyonge kuwa waja wa Mwenyezi Mungu). Na 
watakaouona unyonge uja wa Mungu na kutakabari, 
basi atawakusanya wote Kwake (awatie Motoni). 


L» &ij 

l& 

k» #SI O* &>\ 

h m 1 ip&asspw- } Kj 

>f33 Igi mA86 

j,Ky (Jljlilt ti „ 



kuwa ni Mtume wakej basi kukanusha kwa hao wanaokanusha hakuna maana. 

171-172. Wanahinuliwa macho Manasara na kuonyeshwa upotoCu walio nao wa kumwitakidi Nabii Isa (a) 
Mungu au (b) Mtoto wa Mungu au (c) Mmoja katika waungu watatu. 


h 


JUZUU 6 


AN NISAA ( 4 ) 


LAYUHIBB 


173. Na ama wale walioamini na kufanya vitendo 
vizuri, basi atawapa ujira wao (sawa sawa), na 
kuwazidishia kwa fadhila Zake. Lakini wale 
walioona unyonge na kufanya kiburi, basi 
atawaadhibu kwa adhabu iumizayo, wala hawatapata 
rafiki wala msaidizi (yo yote) mbele ya Mwenyezi 
Mungu. 

174. Enyi watu! Imekufikieni dalili kutoka kwa 
Mola wenu, na tumekuteremshieni nuru iliyo 
dhahiri. 

173. Ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu 
na kumshika (sawa sawa), basi hao atawaingiza 
katika rehema Zake na fadhila (Zake) na 
kuwaongoza kwake kwa njia iliyonyoka. 

176. Wanakuuliza, sema: “Mwenyezi Mungu 
anakupeni hukumu juu ya mkiwa. Kama mtu 
amekufa, hali hana mtoto, lakini anaye dada; basi 
atapata (huyo dada) nusu ya yale aliyoyaacha (maiti). 
Na yeye (mtu huyu) atamrithi (dada yake) ikiwa 
hana mwana. Na kama wao ni (madada) wawili, basi 
watapata thuluthi mbili za yale aliyoyaacha. Na 
wakiwa ndugu wanaume na wanawake, basi (kila) 
mwanamume (mmoja) atapata sehemu iliyo sawa na 
ya wanawake wawili. Mwenyezi Mungu 
anakubainishieni ili msipotee; na Mwenyezi Mungu 
ni Mjuzi wa kila kitu. 


Ujclau * J 0 U-J' yl 0* 


ttjJ op-l i 'y 

dil «I 


176 . Mkiwa ni maiii asiyeacha mzee wala mtoto wala mjukuu ila kaacha ndugu. 

Na ndugu waliokusudiwa hapa ni ndugu wa kwa (a) baba mmoja mama mmoja au wa (b) kwa baba tu. Ndugu 
wa kwa mama umeiajwa urithi wao kauka Aya ya 1 2 ya Sura hii hn. 


142 



JUZUU 6 


LAYUHIBB 



Ina Aya 120 


SURAT AL - MAIDAH Ina Makura 16 

(Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Enyi mlioamini! Tekelezeni wajibu (wenu). 
Mmehalalishiwa wale wanyama wenye miguu mine, 
ila wale mnaosomewa (kuwa ni haramu). Lakini 
msihalalishe kuwinda mkiwa katika Hija. Hakika 
Mwenyezi Mungu anahukumu apendavyo. 

2. Enyi mlioamini! Msivunje hishima ya alama 
za (dini ya) Mwenyezi Mungu wala (hishima) ya 
mwezi uliotukuzwa, wala hishima ya wanyama 
wanaopelekwa Makka kuchinjwa, wala (hishima) ya 
vile wanvyotiwa (hao wanyama) vya kuonyesha 
kuwa wanakusudia Makka, wala (hishima) ya wale 
wakusudiyao kwenda kwenye Nyumba takatilu (ya 
Makka). (Wanakwenda huko) kutafuta fadhila za 
Mpla wao na radhi (Yake). Na mkishatoka katika 
Hija yenu basi windeni (mkitaka). Wala kule 
kuwachukia watu kwa kuwa walikuzuilieni kuiika 
Msikiti uliotukuzwa (wa Makka) kusikupelekeeni 
kuwafanyia jeuri (ih kuwalipa jeuri yaoj rasifanye). 
Na saidianeni katika wema na taqwa, wala 
msisaidiane katika dhambi na uadui. Na mcheni 
Mwenyezi Mumgu; hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mkali wa kuadhibu. 


9s4— 


?ssVijsa,9sttas^tsj/( 

m 

d!>\ l>aj Oajl j 


N.B. Imeitwa kwa jina hili la Suratul Maida (Sura ya Karamu) kwa ajili ya khabari ya karamu walioiaka watu 
wa Nabii Isa wateremshiwe mbinguni ambayo imetajwa katika Aya ya 112. 

2. Katika sifa za Uislamu ni kuhishimu vinavyofanywa kwa ajili ya dini, kama hao wanyama wanaopelekwa 
Makka kwenda kuchinjwa na kutolewa sadaka huko. 

Na wenyewe Mahujaji huwavisha vigwe wanyama hao au huwatia mapambo mengine ya kuonyesha kuwa ni 
wanyama wanaopelekwa Makka. Basi haipendezi kuvunja taadhima ya vigwe hivyo wala taadhima ya wanyama 
hao; seuze hao binaadamu wenyewe mahujaji; ndio kabisa. 

Basi mahujaji hao hata wakiwa wa kikaliri ambao wakipigana na Waislamu; lakini maadamu warao katika hija 
wanakwenda kwa salama basi Waislamu wasivunje taadhima ya hija yao, japokuwa makaftri hao waliwafanya 
mabaya hao Waislamu kabla ya hapo. Waislamu walipokuwa hawana nguvu hao makaHri walikuwa wakiwazuilia 
kuja Makka kuhiji. Waislamu waliwarai kila namna wawape ruhusa waingie hiyo Makka mara moja wahiji kisha 
wende zao. Nao walikaua na waliwazatitia vita vya kuwapiga, na wakawahi kuwadhuru baadhi yao. Na juu ya hivi 
Waislamu walipopau nguvu waliambiwa wasiwalipe ubaya wao. Watu hawasaidiani katika kufanya mabaya; watu 
husaidiana katika wema. 

M.B. Makaiiri walikuwa wakenda huko Makka huhiji rabele ya masanamu yao hayo waliyoyatia ndani na nje 
ya AJ Kaaba. Mpaka katika mwaka wa 9 wa A 1 Hijra (bado mwaka mmoja Mtume atakufa) ndipo walipozuiIiwa 
kuja kuhiji hija ya ukaCri. 


143 






JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


3. Mmeharimishiwa nyamafu na damu na 
nyama ya nguruwe, na kinyama kilichochinjwa si 
kwa ajili ya Mwenyeai Mungu, na kilichokufa kwa 
kusongeka koo, na kilichokufa kwa kupigwa, na 
kilichokufa kwa kuanguka, na kilichokufa kwa 
kupigwa pembe (na mwengine), na alichokila 
mnyama (kikafa), ila mkiwahi kukichinja (kabla 
hakijafa). Na (pia mmeharimishiwa) kilichochinjwa 
panapofanyiwa ibada isiyokuwa ya Mungu (kama 
mizimuni). Na ni (haramu kwenu) kutaka kujua siri 
kwa kuagua kwa mabao (na yaliyo kama hayo). 
Hayo yote ni maasiya. Leo waliokufuru wamekata 
tamaa katika dini yenu, basi msiwaogope, bali 
niogopeni Mimi. Leo nimekukamilishieni dini yenu, 
na kukutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni 
Uislamu uwe dini yenu. Na mwenye kushurutishwa 
na njaa, pasipo kuelekea kwenye dhambi, (akala hivi 
vilivyoharimishwa, basi hapana kitu); hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa msamaha (na) 
Mwingi wa rehema. 





3. Hapa vinatajwa vilivyoharimishwa kuvila: (a) Mnyama aliyckuta mwcnycwe (b) Damu (c) Nyama ya 
nguruwe (d) Kiiichochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Kama.- 

(1) Mnyama anayechinjwa kwa ajili ya kutia msingi nyumba au kisima au . . . kwa kuchelea Shetani 
anayekuwapo katika kuchimba msingi. 

(2) Mnyama anayechinjwa kwa ajili ya Shetani wa nyumba au wa shamba au wa miu fulani au . . ili asije 

huyo Shetani akawadhuru hao wenyewe ikiwa hatafanyiwa hayo. 

(3) Mnyama anayechinjwa kuwa zindiko la mji la kila mwezi au la kila mwaka au la mwaka huu . . . kwa 
kuwa mwaka huu imeonekana sharti achinjwe mnyama au itafika balaa. 

(4) Mnyama anayechinjwa kwa ajili ya kukiusha arusi au aliyetoka safari au . . . ili Shetani ashughlike na 
mnyama huyo asije na haja ya kumdhuru huyo arusi. 

($) Mnyama anayechinjwa kwa ajili ya kukiusha jeneza la miu mkubwa au la . . . ili Shetani asichukue upesi 
mtu namna huyo au kuridhishwa kwa damu ya huyo mnyama. 

(6) Wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya mashindano (a) Chama. Hiki kikachinja hivi na chama hiki 
kikachinja hivi kwa ajili ya kupikuana iu basi au (b) Maulidi. Watu wa upande huu wakachinja hivi na wa huko 
wakachinja zaidi ili wawashinde hao tu basi Au (c) Bwana fulani kachinja hivi katika arusi yake au jando lake au 
matanga ya mtu au . . . na bwana julani akachinja zaidi si kwa sababu yo yoie ila kuzidiana na kufakharishana. 

Basi wanyama wote hawa huwa ni Najisi, Haramu kuwala. 

Na tangu pale iliposemwa 'Kilichokufa kwa kupigwa na kilichokufa . . . ila mkiwahi kukichinja’ ni kuonyesha 
kuwa kinyama cha kuliwa kikiAkilia hali ya umaiti kwa sababu yo yote ile, kama vile kupondwa na gari au 
nyinginezo — Iakini bado hakijatoka roho — kikidinkiwa, basi kitafaa kuliwa. 

Na iliposemwa 'Kama mizimuni’ basi vile vile makaburini. Kuweka nadhiri ya kuchinja mnyama kaburini kwa 
fulani atakapopata jambo fulani, nadhiri hiyo haisihi na nyama hiyo ni Najisi, Haramu kuliwa. 

Na kutazamia kumetajwa pia hapa kuwa ni haramu kutazamia kokote kutakokuwako — kukiwa kwa ubao, kwa 
mchanga, kwa kaure, kwa tasbihi, kwa vitabu na mengineyo. Mambo ya kutazamia yamekatazwa tu 

Leo hii lliyokaririwa kutajwa hapa ni leo ya Ijumaa mwezi 9 Mfanguo tatu mwaka 10 wa A 1 Hijra (na mwaka 
wa 23 tangu kupewa Utume). Siku hiyo ndiyo kazi ya Mtume imekuwa imekwishakamilika — kishaHkisha kila 
alilotaka Mwenyezi Mungu afikishe. Na siku hiyo ndipo makahri tamaa yao ilipowatamauka — tamaa ya kuona 
kuwa dini hii haitasimama, itakufa njiani kwa kuwa wao wakubwa wamepinga; haikufuatwa ila na chipukizi na 
watu madhaifu. Lakini siku ile walipoona nguvu zile za Uislamu walitambua kwa yakini kuwa hila zao hazikufaa 
kitu. 


144 



JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


layuhibb 


4. Wanakuuliza wamehalalishiwa nini. *Sema: 
“Mtnehalalishiwa kila vilivyo vizuri na 
mlichowafunza wanyama (kukiwinda) na ndege wa 
mawindo (kukiwinda). Mnawafunza alivyokufunzeni 
Mwenyezi Mungu. Basi kuleni walichokukamatieni, 
na mkisomee jina la Mwenyezi Mungu. Na 
mwogopeni Mwenyezi Mungu; hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mwepesi wa kuhisabu. 

5. Leo mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri. Na 

chakula cha wale waliopewa Kitabu ni halali kwenu, 
na chakula chenu ni halali kwao. Na 

(mmehalalishiwa kuwaoa) wanawake wema wa 
Kiislamu na wanawake wema katika wale waliopewa 
Kitabu kabla yenu. (Ni halali kwenu kuwaoa), 


'f8<W 

1 




lj f)\ trJ cjj 


Mambo yotc ni ya Mungu Atakalo ndilo huwa 

Ndiyc pwekc Mwenye quwa Mwenye amri na Shani 

Na imetajwa hapa kuwa yale ya haramu ya kula (a) Mizoga (b) Damu (c) Nyama ya nguruwe (d Vilivyochinjwa 
si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu . . . hupatikana ruhusa kuliwa, miu anapobanwa na maa ya kumtoa roho. Hapo 
iiamjuzia kula kiasi cha kuondosha ile njaa ya kumtoa roho. 

Katika hti Aya waliyoitanya kuwa ni ya 4 ya Suratul MaiJa wamejidai kutilia hivi-. “Injili yenyewe inaahidi 
kuhka kwa Mtume mwingine ambaye atawongoza watu kwenye haki yote.” Wamekitia kipande hiki, na-hali ya 
kuwa hawamkusudii Mtume Muhammad, kama alivyobainisha Mwenyewe Mwenyezi Mungu katika Aya zake za 
Qurani kama Aya ya 156 ya Suraiul Aara/ na Aya ya 6 ya Suraius Saf. Wao wanataka awe huyo mtu wao. 
Hatutawacha muradt wa Mwenyezi Mungu, tukauluaia muradi wao mwovu. 

4. Ndege na Nyama waliohalalishwa kuwawinda, wakawindwa na madege wenziwao au wanyama wengineo 
(waliofundishwa kuwinda), wakafa ndege hao au wanyama hao kwa vishindo na mibano ya hao ndege au wanyama 
waliowawinda, itafaa kuliwa japo hawajawahi kuchinjwa, maadamu wamewakuta wamekwishakufa. 

Ama wakiwakuta wahai bado watawachinja. 

N.B . — Na ndege na wanyama waliohalalishwa kuwindiwa ni wale wenye meno makali au makucha makubwa 
makali. 

Na vile vile akiwtndwa mnyama au ndege kwa mishare au mikuki akafa itafaa kuliwa japo hakuchinjwa; lla 
akimkuta yu hai ndiyo sharti amchinje. 

N.B. Na kila kuwinda kwa kitu chenye makali hukumu yake ni hii: - Kikifa kwa makali yale kitaliwa japo 
hakuwahi kumchinja. 

Ama kinachowinda kikaua kwa uzito wake, kama jiwe — au kikaua moto wake — kama bunduki — basi kinyama 
hicho au ndege huyo haliwt akifa kwa kuwindwa huko; ila akutikane yu hai achinjwe; hapo ndiyo itasihi* kuliwa. 
Lakini akifa kwa ule moto tu wa bunduki au kwa ule uzito tu wa jiwe basi hataliwa — anakuwa najtsi, haramu 
kuliwa; ila kwa madhehebu ya Kimaliki wao wanasema inafaa kuliwa mnyama anayekufa kwa kupigwa kwa 
bunduki. 

Kama ilivyohalalishwa kuh vinavyochinjwa kwa visu na kwa vyenye MAKALI zaidi kuliko visu, vikafa kwa 
makali haya; basi ndivyo inavyokubalishwa kula vilivyo kufa kwa makucha au kwa meno ya wanyama au ndege 
wenye makucha namna hiyo na meno namna hayo, na wakafundishwa kuwindia kwa hayo, kama stmbamarara na 
tai na walio kama hawa. Mnyama wanayemtia mbaront hao, wakamwua kwa kucha zao au meno yao, akaftka huyo 
mwenycwe akamkuta mikononi mwao kisha kufa, ataliwa bila ya kuchinjwa. Ama akimkuta yu hai, hapo itapasa 
amchinje. 

Na sharti ya kuchinja kwa madhehebu ya Kishaft ni moja tu — kumkata kwa upesi njta ya kupitia chakula na 
njia ya kupitia pumzi. Mengine yote yaliyosalia ni Suna, kama (a) kumwelekeza kibla, (b) kupiga Bismillahi, (c) 
kisu kuwa kikali sana, (d) kumlaza mahala pasipoumiza, na (e) kwa namna isiyoumiza na yaliyo kama haya. 

Ama kusema kuwa:- (a) Mwanamke hawezi kuchinja sharti atahiriwe (b) Na kisu sharti kiwe kina mpini . . . 
Haya ni maneno ya upuzi. Mwislamu yo yote anayejua kuchinja akachinja kinachojuzu kuliwa, kitaliwa. 

N.B. Na ulama wengi hata wasiokuwa wa Kimaliki wameridhia kauli hiyo sasa. 


M 5 


JUZUU b 


AL MAIOAH (5) 


layuhibb 


mtakapowapa mahari yao, mkafunga nao ndoa, bila 
kufanya uzinzi (kwa mwanamke huyu na huyu), 
wala kuwaweka (wanawake wa) kinyumba. Na 
anayekataa kuamini bila shaka amali zake (za kheri) 
zimepotea na yeye katika Akhera atakuwa miongoni 
mwa wenye khasara. 

6. Enyi mlioamini! Mnaposimama ili mkasali, 
basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka 
vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na (osheni) 
miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba 
basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini, au 
mmoja wenu ametoka chooni au mmeingiliana na 
wanawake, na hamkupata maji, basi kusudieni 
(tayamamuni) udongo (mchanga) ulio safi na 
kuupaka nyuso zenu na mikono yenu. Hapendi 
Mwenyezi Mungu kukutieni katika taabu; bali 
anataka kukutakaseni na kutimiza neema Yake juu 
yenu ili mpate kushukuru. 

7. Na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu 
iliyo juu yenu, na ahadi Yake aliyofungamana nanyi. 


'M 

1W1 , 

oipiSai^psrj&psiS 

Oojj y?) gjJ» 

® ssos i&i ‘@,i 


5. Chakula cha kuchinja hakiwi halali kwa Waislnmu ila kichinjwe na (a) Alwislamu au kichinjwe na <bj) 
Myahudi au (c) Mnasara, kwa sharti ile ya kuchinja — sio kuwanyonga. 

Ama wasiokuwa hawa hakiwi halali wanachokichinja. 

Ama chakula kisichokuwa cha kuchinja ni halali kwa Mwislamu kukila hata ktkitengcnczwa na makafiri, kwa 
madhehebu ya Kisuni maadamu (a) Hujaona kuwa kimeingia najisi wala (b) Si katika vile vyakula vilivyokatazwa 
kaiika Uislamu. 

Na ni halali kwu mwanamume Mwislamu kumwoa 

(a) Mwanamke wa Kiislamu au 

(b) Mwanamke wa Kiyahudi au 

(c) Mwanamke wa Kinasara — maadamu ukoo wao umeingia katika dmi hizo kabla ya Uislamu haujakuja 
N B. — Ama hawa wanaoitwa Misheni wanaoingia katika Ukristo sasa si halali kuwaoa. Ni haramu wala ndoa 

haisihi. 

N. B. — Ama mwanamke wa Kiislamu hana ruhusa kuolcwa ila na Mwislamu tu basi. 

Na hapa imekatazwa habari ya kuzini. Basi ikiwa kuzini kwa Kinyumba au Kuchupiu huku na Kuchupia huko. 
Zote hizo ni zina-, zimeharimishwa. 

Sharti miu amwoe mwanamke kwa sharti zake. Nazo ni hizi - 

(a) Kukubali huyo mwenyewe mwanamke 

(b) Wali wake huyo mwanamke atoc idhini ampc mtu amwoze huyo mume au mwcnyewc huyo wali 
amwambie huyo mume ‘Nimekuoza Fulani binii Fulani’ 

(c) Kuitikia mume kuwa ‘Nimekubali kumwoa Fulani binii Fulani’ 

(d) Mashahidi kushuhudia haya. Uchache wake wanaume wawili wenye hishima zao mbele ya waiu. 

6. Hapa zimetajwa nguzo za kutawadha — viungo vya kuviosha. Navyo ni 4. Na imetaiwa ya kuwa 
yanapokosekana maji — au anapozuiliwa kuyatumia maji kwa ajili ya ugonjwa — basi atumie mchanga (atayamamuh 
avipake mchanga huo viungo viwiii lu (a) Uso na (b) Mikono miwili. 

N.B . — Habari ya Kutayamamu imetajwa kw^ urefu katika maelezo ya Aya ya 43 ya Suratin Niiaa. 

Na imetajwa kwamba mtu akiwa na janaba naakoge. Na sharti ya kukoga ni 

(a) Kutia nia moyoni mwako kuwa unaoga kuondoa janaba na 

(b) Kukieneza maji kiwiliwili chote. 

Na janaba inapatikana kwa moja katika mawili 

(a) Kuingiliana Kila mmoja ataoga — aliyeingilia na aliyeuigihwa, akiwa mwanamkc au akiwa mwanamume pu. 


146 


JUZUU 6 


AL MAIDAH ( 5 ) 


LAYUHIBB 


miiposema: “Tumesikia na tunatii.” Na mwogopeni 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hujua 
(hata) yaliyomo vifuani. 

8. Enyi mlioamini! Kuweni wasimamizi (wa 
kupitisha haki) kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, muwe 
mkitoa shahada kwa uadilifu. Wala kuchukiana na 
watu kusikupelekeeni kutowafanyia insafu (uadilifu). 
Fanyeni uadilifu; huko ndiko kunakomkurubisha 
mtu na ucha-Mungu. Na mcheni Mwenyezi Mungu. 
Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za (yote) 
mnayoyatenda. 

9. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale 
walioamini na kufanya vitendo vizuri (ya kwamba) 
watapata msamaha na malipo makuhwa. 

io. Na waie waliokufuru na kuzikadhibisha Aya 
zetu, hao ndio watu wa Motoni. 


$1 j j cutt * pajii 

©JJuLyJl eui\ di)| 

>43 / bU; \&\ 1 2$ dii 

© jsw%« sjiii 

<^ji ^^=»j j 


1 1 . Enyi mlioamini! Kumbukeni neema za 
Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu. (Kumbukeni) 
waliponuia watu kukunyosheeni mikono yao, 
akaizuilia mikono yao kufika kw-.nu. Na mwogopeni 
Mwcnyezi Mungu. Na (maadamu watu wanaamini) 
basi wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. 

12. Na Mwenyezi Mungu alifunga ahadi na 
wana wa Israili (Mayahudi). Na tukawawekea 
miongoni mwao wakubwa kumi na mbili. Na 
Mwenyezi Mungu akasema: “Kwa yakini mimi ni 
pamoja nanyi. Kama mkisali na kutoa Zaka na 
mkiwaamini Mitume wangu na kuwasaidia na 
kumpa Mwenyezi Mungu karadha iliyo nzuri (kwa 
kutoa katika njia za kheri ria kusaidia masikini), bila 
shaka nitakufutieni maovu yenu na kukuingizeni 
katika Mabustani ipitayo mito mbele yake. Lakini 
atakayekataa miongoni mwenu baada ya (ahadi) hii, 
bila shaka arnepotea njia iliyo sawa.” 

13. Basi kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi 
yao, tuliwalani na tukazifanya nyoyo zao kuwa 
ngumu (hazisikii kheri. Wamekuwa) 
Wanayabadilisha maneno (ya Mwenyezi Mungu 
yaliyo katika Taurati na Injili) na mahali pake. Na 
wameacha sehemu (kubwa) ya yale 




l ' ■>> V 




&\U <SB» iiii 5i.taafj 

'Ju £ X 

1 ' ' \<!\\ V • !■ 


fb) Kutoka manii japokuwa si kwa kuingiliana; kama kulala ukaona manii kitandani mwako. 

N.B^— Ama kuota unafanya kitendo, na ulipoamka usione manii juu ya kitanda, basi haipasi kuoga. 

8. Maamrisho haya ni kama yale yaliyo katika Aya ya 135 ya Suratun Nisaa, rejea yaliyosemwa huko. 

1 1 . Mwenyezi Mungu anawakumbusha Waislamu baadhi ya balaa alizowafungua nazo ili Washukuru na 
wamtegemee yeye, si mizimu na makaburi. 


147 




JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


layuhibb 


waliyokumbushwa. Na utaendelea kupata khabari za 
khiana yao, isipokuwa wachache miongoni mwao. 
Basi wasamehe na waache. Hakika Mwenyezi 
Mungu huwapenda wafanyao wema (japokuwa 
wanafanyiwa mabaya). 

14. Na kwa wale waliosema: “Sisi ni 

Wakristo,” tulichukua ahadi kwao, lakini wakaacha 
sehemu (kubwa) ya yale waliyokumbushwa, kwa 
hivyo tukaweka baina yao (wenyewe kwa wenyewe) 
uadui na bughudha mpaka siku ya Kiyama. Na 
Mwenyezi Mungu atawaambia waliyokuwa 
wakiyafanya. 

15. Enyi watu wa Kitabu! Amekwisha kufikieni 
Mtume wetu, anayekudhihirishieni mengi mliyokuwa 
mkiyattcha katika Kitabu, na husamehe mengi. Bila 
shaka imekwisha kuHkieni nuru kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu na Kitabu kinachobainisha (kila 
jambo). 

16. Kwa (kitabu) hicho Mwenyezi Mungu 
huwaongoza wenye kufuata radhi Yake katika njia za 
salama, na huwatoa katika kiza kuwapeleka katika 
nuru kwa amri Yake, na huwaongoza katika njia 
iliyonyoka. 

17. Kwa yakini wamekwisha kufuru wale 
waliosema: “Mwenyezi Mungu ni Masihi bin 
Maryamu.” Sema: “Ni nani atakayemiliki (kuzuilia) 
cho chote mbele ya Mwenyezi Mungu kama yeye 


&Uk0s 

0' SJa\j 7*0\ j' j\ 


13. Yanatajwa baadhi ya mabaya ya Mayahudi Moja katika hayo ni kubadilisha maneno ya kitabu chao 
alichowateremshia Mwenyezi Mungu, wakatoa wasiyoyataka, wakatia wanayoyapenda. Na kazi hii pia Manasara 
waliiTanya na wanaifanya mpaka leo. Hizi Biblia zao wanazozitabiisha wakazitawanya katika pande zetu hizi na 
kwingineko. Ukiitazama Chapa ya safari hii utaiona iafauti kidogo na ya safari ile. Na kila inayokuja inakhitaliftana 
na iliyoiangulia; ima (a) yametolewa yaliyokuwamo au (b) yametiwa yasiyokuwamo au (c) yanasemwa vingine si 
kama i!ivyosemwa mara ya awali. Na yote haya yanaonyesha dhahiri shahiri kuwa hiyo ni mipango yao wenyewe tu 
ya kutaka kuvutia kwa pupa upande wa dini yao. Wanayoyaona yatawavuta watu wanayatia — wakasema ni ya 
Mungu; kumbe yao wenyewe — na wanayoyaona yatawakithbiza watu wanayatoa upesi upesi, wakayazikilia mbali. 
Dini gani hiyo inayogeuka kila usiku uchao na mchana uingiyao! 

14. Kuonyesha huo ugomvi mkubwa kabisa na kukufurishana kuliko baina ya madhehebu ya Kinasara 
kama — Roman Catholics, Protestants, Orthodoa na wengineo — ni kwa ajili ya kule kutupa kwao mafundisho ya 
haki aliyowapa Mtume mtukufu Nabii Isa na kitabu alichokuja nacho. 

Akisema mtu: “Na Waislamu wana madhehebu mbali mbali;” atajibiwa lakini hayakufurishani madhehebu 
hayo, yanaingiliana katika misikiti yao na kusali pamoja tukichukua mfano Unguja tutaona: (a) Msikui Ijumaa 
mkongwe wa Forodhani unaosaliwa na Suni kaujenga Ibadhi mwenye kabila ya Muharmy akawapa Suni. Na 
akawajengea wenye madhehebu ya Kiibadhi kama hoo katika mtaa wa Baghani. (b) Msikiti Ijumaa mkubwa wa 
Malindi kaujenga Kadhi wa Kisunni — Sheikh Muhyiddin — kwa msaada mkubwa kabisa wa Seyyid Majid 
(Ibadhi). (c) Msikiti wa Hamamuni wanaosalia Ibadhi kaujenga Sunni, katika Mashatry. (d) Msikiti wanaosali Shia 
Ithnaashariyya Kiponda, kawapa kiwanja Sayyid Hamed bin Thuweyny (Ibadhi). (e) Msikiti mkubwa wa 
Miembeni unaosaliwa na Suni kaujenga Shia Dawudiyya (bohora). (0 Baadhi ya Misikiti mikubwa ya Makunduchi 
inayosaliwa na Suni kaijenga Shia Ithnaashariyya. (g) Msikiti wa Hollis Road unaosaliwa na Sunni kaujenga Shia 
Ismailiyya. (h) Msikiti wa Gulioni unasaliwa na Sunni umejengwa na Khoja Ismailiyya. 

Basi khitilafu za madhehebu ya Kiislamu si za kukuiurishana, na ni khitilafu ndogo tu ambazo lazuna watu 


148 


JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


angetaka kumwangamiza Masihi mtoto wa 
Maryamu, na mama yake na vyote vilivyomo katika 
ardhi? Na ufalume wa mbinguni na ardhi na 
vilivyomo kati yake ni wa Mwenyezi Mungu (tu 
peke yake). Huumba apendavyo, Na Mwenyezi 
Mungu ni Mweza juu ya kila kitu. 

18. Na Mayahudi na Wakristo wanasema: u Sisi 
ni wana wa Mwenyezi Mungu na wapenzi wake.” 
Sema: “Basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya 
dhambi zenu? Bali nyinyi ni watu (tu) katika 
aliowaumba. Humghufiria amtakaye (anapotubia) na 
humuadhibu amtakaye (asipotubia). Na ufalme wa 
mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake ni wa 
Mwenyezi Mungu. Na marejeo ni Kwake (tu).” 


A j * t i. 


19. Enyi watu wa Kitabu! Bila shaka 
amekufikieni Mtume wetu, anayekubainishieni; 
(amekufikieni) katika wakati usio na Mitume, msije 
kusema: “Hakufika kwetu mtoaji wa habari njema 
wala mwonyaji.” Basi amekufikieni abashirie na 
aonyaye. Na Mwenyezi Mungu ni Mweza juu ya kila 
kitu. 


3&S 


20. Ma (kumbukeni) Musa alipowaambia watu 
wake. “Enyi watu wangu! Kumbukeni neema za 
Mwenyezr Mungu zilizo juu yenu, alipowafanya 
Manabii kwenu (wenydwe) na akakufanyeni 
watawala (kujimiliki nafsi zenu baada ya kuwa 
wadhalilifu chini ya ufalme wa Firauni), na 
akakupeni ambayo hakuwapa wo wote katika 
walimwengu (wa zama zenu).” 




wakhitalifiane. Makadiani ndio si waislamu, wamejipa wenycwe mtume wao aliyepcwe utume baada ya Nabii 
Muhammed na mtu anayeamtni hivi ni kafiri, si Mwislamu. 9 

l$. Wanaambiwa Mayahudi na Manasara waache kuficha sasa, kwani waliyokuwa wakiyaficha yamekwisha 
kufichuka kwa kuja Qurani; waifuate nuru hiyo waongoze njia ya haki. 

1 7. Wanatajiwa ukafiri wao wa kumfanya Nabii Isa (a) Mtoto wa Mungu au (b) Mungu mwenyewe au (c) 
Mmoja katika hao waungu watatu. Na wanatajiwa udhaifu wa Nabii Isa mbele ya Mwenyezi Mungu kama udhaitu 
wa viumbe vyengine. Na kubainishwa kuwa Mwenyezi Mungu anaumba anavyotaka Mwenyewe. Si ajabu 
kumwumba Nabii Isa bila ya baba wala si ajabu kumwumba Nabti Adan\u bila ya baba wala mama. 

Na vipi Wakristo wakamuona Nabii Isa ni mtoto wa Mungu kwa kuwa hana baba; na kwa nini wasimuttakidi 
Nabii Adamu naye kuwa mtoto wa Mungu, na hali ya kuwa yeye hana baba wala mama pia? Watu wakikosa 
inapasa wakiri warejee kuifuata haki; wasiwe na kinyongo katika kuifuata haki. 

19. Wanaondoshewa udhuru kuwa hawana tena udhuru. Mambo meupe haya. 

20. Wanakumbushwa Mayahudi neema kubwa kabisa alizowapa Mwenyezi Mungu. Mtume alikuwa akisema: 
“Mtu akipambazukiwa, yumo katika amani yeye na watu wake wote, na wote wana afya nzuri, na wanacho cha 
kukila na cha kuvaa na pa kukaa, ndiyo amekwisha kumiliki dunia yote.” Basi na wao wote takriba walifikilia 
katika daraja hiyo. Na wengi kabisa katika sisi ni vivi hivi Basi natushukuru kweii kweli na aseme kila mmoja 
katika sisi: 

Wallahi Bilahi Sikuyawaza 


149 



JUZUU 6 


AL MAIDAH ( 5 ) 


1-AYUHIBB 


21. ‘ f Enyi watu wangu! Ingieni katika hiyo 
ardhi iliyotakaswa ambayo Mwenyezi Mungu 
amekuandikieni (Nayo ni nchi ya Shamu ambayo 
ilikuwa imemilikiwa na makafiri mashujaa — makan- 
ani). Wala msirudi nyuma, msije mkawa wenye 
kukhasirika.” 

22. Wakasema: “Ewe Musa! Huko kuna watu 
majabari. Nasi hatutaingia huko mpaka watoke 
humoj wakitoka humo hapo tutaingia.” 


23. Watu wawili miongoni mwa wale 
waliomwogopa (Mungu) ambao Mwenyezi Mungu 
amewaneemesha, walisema (kuwaambia wenzao); 
“Waingilieni katika hilo lango (la nchi yao); maana 
mtakapowaingilia hapo, kwa yakini nyinyi 
mtashinda. Na tegemeeni juu ya Mwenyezi Mungu 
ikiwa nyinyi ni wenye kuamini.” 

24. Wakasema: “Ewe Musa! Sisi hatutaingia 
humo kamwe maadamu wao wamo humo. Basi 
nenda wewe na Mola wako mkapigane, sisi tutakaa 
hapa (kungojea nini litakalokuwa).” 


•t/i £ ' 1 \ l v 1 

©iW- 

J) 5 . % 

ti-a 

l^kaul 'fi\ ejySi 35 

(jj 'jQ==»p dt) °UJV* 

CS liil W- Ji I>IK- 


25. (Musa) akasema: f ‘Mola wangu! Hakika 
mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu; basi 
tutenge na hawa mafasiki (usituhisabu kuwa tuko 
pamoja nao).” 


i£5#;,y5 oj'0b 



26. (Mwenyezi Mungu) akasema: “Basi 

wameharimishiwa (ardhi) hiyo kwa (muda waj miaka 
arubaini; watatangatanga (mumu humu) ardhini 
(jangwani muda wote huo). Basi usihuzunike juu ya 
watu maasi.” 





Na moyoni mwangu Sikulekeza 

Haya ni ya Mola Yake majaza 

Aliyonijazi Mola Kahima 

Wamcjidai Makadiyani kutia kaiika Aya waliyoiia va 21 maneno haya: "Hapa neema mhih /a Mwcnycri 
Mungu zimetajwa: (a) Ncema ya kiroho — -Unabii; (b) Neema ya kidunia — Ufalme " Wameiu haya 1I1 
wamthibitishie Utume mtu wao wakasema kuwa Utume unacndelea maisha kama ufalme. 

Na wanaona hapo katika hiyo Aya kuwa habari hii ni kumbukumbu (kumbusho) za zamani, wanakumbu>-hwa 
Mayahudi neema walizopewa, sio Utume unaendelea haia baada ya Uma huu au katika uma huu Na haya 
tumeyabainisha mahala pengi; na pa kwanza katika Aya ya 7 ya Al Faiiha. 

21 Hapa wanaambiwa waingie Falastini; na wanafanya ukatdt. Wala hawakuambiwa iwe yao daima. VC Ja' 
Waislamu sio waliowatoa huko. 

Warumi ndio waliowatoa maalafu ya miaka nyuma. Kisha Waislamu wakawaioa hao Warumi kiasi cha miaka 
alfeni leo. Vipi wanaambiwa Waislamu waliwatoa Mayahudt kattka nchi yao? Nchi yao gani? Wao waliambiwa tu 
wakakae kaiika nchi hiyo ya Makan-ani; kisha wakaiolewa na Warumi na waliokuwa kabla ya Warumi; khalafu 
Waislamu wakawatoa Warumi; wakasalia hapo kiasi cha miaka alfu mbili sasa. Vtpi wanaambiwa si pao? 


1 50 


JUZUU 6 


Al. MAIDAH ( 5 ) 


LAYUHIBB 


27. Na wasomee khabari za watoto wawili wa 
Adamu kwa kweli. Walipotoa sadaka, ikakubaliwa 
ya mmoja wao, na ya mwengine haikukubaliwa. 
Akasema (yule isiyokubaliwa sadaka yake). 
“Nitakuua” Akasema (yule aliyehadidiwa kuuawa): 
**Mwenyezi Mungu huwapokelea wamchao tu.” 

28. “Kama utanyosha mkono wako kwangu 
kuniua, mimi sitakunyoshea mkono wangu kukuua. 
Hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu Mola 
wa walimwengu.” 

29. “Mimi nataka ubebe dhambi zangu na 
dhambi zako; na kwa hivyo uwe miongoni mwa 
watu wa Motoni. Na hayo ndiyo malipo ya 
madhalimu.” 

30. Basi nafsi yake ikamwezesha kumwua 
nduguye-, akamwua: na akawa miongoni mwa wenye 
kukhasirika. 

3 1 . Hapo Mwenyezi Mungu akamleta kunguru 
anayefukua katika ardhi ili amwonyeshe jinsi ya 
kuihcha maiti ya ndugu yake. Akasema: (yule ndugu 
aliyeua): “Ole wangu! Nimeshindwa kuwa sawa na 
kunguru huyu na kuftcha maiti ya ndugu yangu? ,J 
Basi akawa miongoni mwa wenye kujuta. 

32. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana 
wa Israili ya kwamba atakayemwua mtu bila ya yeye 
kuua mtu, au bila ya kufanya Hsadi katika nchi, basi 
ni kama amewaua watu wote; na mwenye kumwacha 


i&ti &>&&& 

A&W& 1 5S2WJKW 

' 1 s?, X •* •»*(» >, * J. 

yjUJ Uyb ' yt-> (j' ^5 

«4U1 ty* 

^ && $ 
Hy* Ol jjOI (jl 

k&tJn&p&w 
4 # c* 


'! 

3 ! 

't 

1 


I 

1 

! 


Na Mayahudi wataitapika tu Falastini na nchi zote hizo walizozichukua na watakazozichukua kama 
watazichukua. Kuchukua huko ni kwa nguvu za madola makubwa yanayowasaidia. Ama wao wenyewe peke yao 
— maadamu hawatakuwa Waislamu — hawatakuwa na enzi kabisa. Ameyasema maneno haya Mwenyezi Mungu 
katika Qurani katika Aya ya 112 ya Surai Aali Imran. 

Basi tusighurike na kushinda huku kwa Mayahudi; ni povu tu la . . . Litadidimia tu kama mapovu yote 
yanavyokuwa; ila mengine huchukua muda mrefu zaidi tu. Lakini kuondoka lazima. 

26. Basi wakadumu kuhangaika majangwani bila kupumua; na huku ile mizee mikaidi inakufakufa; na 
chipukizi mpya zilizozaliwa humo jangwani zinanyanyuka kwa mwendo mzuri na utiifu. Basi baada ya miaka 40 
chipukizi hawa ndio waliopigana na majabari wa Shamu, wakatawala wao. 

27. Hiki ndicho kisa cha awali cha mtu kumwua mwenziwe.. Na huyu aliyeuawa ndiye binaadamu wa 
mwanzo kufa. Bast alidangana yule aliyeua, hajui amfanye nini — anazunguka naye tu mgongoni na anaogopa 
kurejea naye nyumbani aisijulikane na wazee wake. Na wazee wenyewe ni mwenyewe Nabii Adamu na Bibi Hawa. 
Na asijulikane na ndugu zao wengine. 

Kwa bahati akatokea kunguru aliyepigana na mwenziwe akamwua, akamchimbia akamzika. Ndiyo na yeye 
akapata ftkira ya kuzika. 

N.B . — Binaadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuja ulimwenguni. Ametanguliwa na viumbe vyote kwa myaka 
elfu nyingi kabisa. Namna hivi Quram imesema zamani kabla ya kutambua hawa wanaosema sasa kwa jitihada za 
ilimu zao. 

28. Aya hii haionyeshi kuwa mtu anakatazwa kujipigania. Naajipiganie ajitetee kwa kupigana mwenyewe au 
kupiga kelele kuweta wa kumsaidia. Ajipiganie nafasi yake, akipiganie chake, awapiganie wake, avipiganie vyao, 
awapiganie Waislamu wenzake, avipiganie vyao; bali awapiganie hata wasiokuwa Waislamu maadamu hawapigi, na 



JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


layuhibb 


mtu hai (kumsaidia kuishi) ni kama amewaacha hai 
watu wote. Na bila shaka Mitume wetu waliwafikia 
na hoja zilizo wazi; kisha wengi katika wao baada ya 
haya walikuwa waharibifu sana katika nchi. 




33. Basi malipo ya wale wanaopigana na 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake (kwa kufanya 
aliyowakataza) na kufanya uovu katika nchi, ni 
kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na 
miguu yao kwa mabadilisho; (mkono wa kulia kwa 
mguu wa kushoto, na mkono wa shoto kwa mguu 
wa kulia) au kuhamishwa katika nchi. Hii ndiyo 
fedheha yao katika dunia; na Akhera watapata 
adhabu kubwa. 

34. Isipokuwa wale watakaotubia kabla 
hamjawakamata. Na jueni kwamba Mwenyezi 
Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa 
kurehemu. 


oi pJLWU 

t *■> <**<-< 




3 5. Enyi mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu 
na tafuteni njia ya kumfikilia (kufikilia Pepo Yake). 
Na piganeni kwa ajili ya dini Yake ili mpate kufaulu. 


I 


avipiganie vyao maadamu si vya haramu. Bali avipiganie kila vyenye roho visifanyiwe lisilokubaliwa na Sharia. Na 
kwa yote haya anapata (hawabu; kanla zinavyoonyesha haya Aya za Qurani (kwa ufupi) na Hadithi za Mtume (kwa 
urefu). 

Basi hivyo vyama vya Kuzuilia Ukatili kwa Wanyama vimefanywa na Waislamu zaidt ya myaka elfu mbele, 
Hawa Wazungu wanaiga tu. Waliona kwa Waislamu wakapenda, wakatamani kufanya, wakafanya. 

Nda wenyewe mambo Wengine nda kutamani 

Nayo ndio ndivyo; ukiona zuri uige. Usiseme: “Maadamu si Letu Hatulifuati.” Ujinga huo sio Uislamu. Basi 
haya shime kuiga MAZURI siyo kuiga kinyani — ovyo tu; kuiga hata ya kudhuru. Tusiwe watu nyant au yatathibitt 
aliyoyasema Darwin. Na hali ya kuwa si kweli. Aya hii imesema: “Yeye hataanza kumpiga, styo hatajipigania.” 

33. Hapa inatajwa adhabu ya kutiwa maftsadi wanaokatia watu njia — wanaojiftcha wakawashambulia watu. 
Basi watu hao: 

(a) Ikiwa wanaua tu bila kuchukua maU ya hao wanaowaua. Basi wakipattkana hakimu ataamrisha wauawe tu. 

(b) Ikiwa wanaua na kuchukua malt; basi hakimu ataamrisha wauawe; na baada ya kuuawa wasulubiwe muda 
wa siku tatu kabla ya kuzikwa; au ataamrisha wasulubtwe kwanza muda mfupt kiasi ya kutoka roho. Wakikurubta 
kutoka roho wateremshwe wauawe. 

(c) Iktwa hawaui iakini wananyang’anya mali tu; basi watakapokamatwa hakimu aiaamri.ha kila mmoia katika 
hao akatwe kiganja chake cha mkono wa kulia na unyayo wa kushoto AU kiganja cha kushoto na unyayo wa kulia 

(d) Ikiwa hawaui wala hawanyang’anyi, ila wanawataabisha tu watu na kuwattsha, basi hakimu ataamrisha 
watolewe nchi ile wakafungwe nchi ya mbali. Au wafungwe katika mji huo huo. 

35. Al Wasyla ni jambo linalomAkisha mtu mahala fulani au linalomfikishia (linalompatia) kitu fulani. Na 
Mtume amekwisha kusema katika Hadithi zake sahihi kuwa hakuna la kumsogeza mtu likamiikisha kattka radhi ya 
Mwcnyezi Mungu kama kutekeleza aliyomwamrisha na kujiepusha na aliyoyakataza, Na moja ya hadithi hizi m 
aliyotaja Imam al Bukhary kama ilivyo katika Hadithi ya 38 Arbain NAWAWY Na kila Mwislamu anajua (a) 
yaliyokatazwa ni yapi (Imesalia kujiepusha nayo tu) na anajua (b) yaliyoamnshwa Jmesalia kuyafanya tu). 

Basi haya natujiepushe na ya!iyokatazwa yote kabisa na tufanye tuhyoamrishwa mwisho wa uweza wetu kabisa. 
Itakuwa tumekwisha kupata hii wasyla iliyotajwa hapa na katika Aya nytngine kama Aya ya 57 ya Sura Bani 


152 




JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


36. Kwa yakini, wale waliokufuru lau 
wangekuwa na yote yaliyomo duniani, na mengine 
kama hayo, ili watoe fidia ya kuepukana na adhabu 
ya siku ya Kiyama, yasingalipokelewa kwaoj na 
watapata adhabu iumizayo. 

37 . Watataka (kila namna) watoke katika Moto, 
lakini hawatatoka humo, na watakuwa na adhabu 
inayodumu (kwao). 


jS ^ w* H % j 


38. Na mwizi mwanamume na mwizi 
mwanamke, ikateni mikono yao; malipo ya yale 
waliyoyachuma. Ndiyo adhabu, itokayo kwa 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye nguvu na Mwenye hikima. 

39. Lakini mwenye kutubia baada ya dhulma 
yake, na akatenda wema, basi Mwenyezi Mungu 
atapokea toba yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

40. Je, hujui ya kwamba Mwenyezi Mungu 
anao ufalme wa mbingu na ardhi? Humwadhibu 
amtakaye (anapomkosa) na humsamehe amtakaye 
(anaporejea). Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
uyveza juu ya kila kiiu. 

41. Ewe Mtume! Wasikufiuzunishe wale 
wafanyao haraka kukufuru, miongoni mwa wale 
wanaosema, kwa vinywa vyao, “Tumeamini,’ 5 hali 
nyoyo zao haziamini; na miongoni mwa Mayahudi 
wanaokuja kusikiliza unayoyasema kwa ajili 
wakaseme uwongo; wanaokuja kusikiliza kwa ajili ya 
watu wengine wasiokufikia; (wale wakubwa wao 
ambao) huyabadilisha maneno (ya Taurati) baada ya 
kuwa mahali pake, ambao wanasema (kuwaambia 
hao wafuasi wao): “Mkipewa (na Muhammad) haya 
(tunayokwambieni) basi yashikeni, na msipopewa 
haya jihadharini. 5 ’ Na mtu ambaye Mwenyezi 


*\ 

‘<3 ( 

$ t)“ tj? 't£- j > 

$ uIj yj&s 


Israili. 

Siyo kusoma hiyo dua ISIYOFAA inayoiiwa Wasyla ambayo ndani yake badala ya kumwomba Mwenyezi 
Mungu wanawaomba maiti wa KishariCu waliozikwa Hadhramout. Baadhi ya yaliyomo humu ni haya: 

“Wewe ndiye mwenyewe wa kutukidhia haja zetu. Basi iwambie ‘Ndiye Mimi.’ Nani Mwenginewe 
wa kukukidhieni Haja zenu Nisiyekuwa Mimi.” 

Khalafu wanaendelea humo kwenye hiyo Wasyla yao kusema: 

“Zimedhiki Haja zeiu kila upande. Na Raj-wa zetu (tamaa) zimepiga magoii chim yako!” 

Na mna humo mengi mno kabisa kama haya. Na kila mwaka wanazidisha vihendo vipya vipya utadhani 
wanawafanyia inda hao mashekhe wajuzi wanaowakataza. WanamTanyia inda nani? Wanajidhuru wenyewe. 
Utadhani vijipaa vinavyopiga pembe jabali. 

Mpiga konde ukuta Anajidhuru mwenyewe. 

Tazama maelezo ya Aya ya 180 ya Suratil AaraJ. 

38 . Mwizi akiiba mara ya kwanza — kitu kikubwa — kitakatwa kiganja chake cha mkono wa kulia. Akiiba 


153 


13 





JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


layuhibb 


Mungu anataka kumtia mtihanini, huwezi kumpatia 
mbele ya Mwenyezi Mungu cho chote. Hao ndio 
ambao Mwenyezi Mungu hataki kuzitakasa nyoyo 
zao (kwa kuwa wenyewe hawana raghba). 
Watakuwa na Tedheha duniani; na katika Akhera 
watakuwa na adhabu kubwa. 

42. Wasikiyao uwongo, walao haramu. Basi 
wakikujia, wahukumu baina yao a(i jipuze nao. Na 
ukijipuza nao, basi wao hawatakudhuru cho chote. 
Na ukiwahukumu, basi toa hukumu baina yao kwa 
uadilifu. Bila shaka Mwenyezi Mungu anawapenda 
waadilifu. 

43. Na watakuwekaje wewe kuwa hakimu, nao 
wanayo Taurati yenye hukumu za Mwenyezi 
Mungu? Kisha baada ya hayo wanakengeuka 
(unapowahukumu). Na hao si wenye kuamini (lo 
lotej basi tu wanafanya khadaa). 

44. Hakika tuliteremsha Taurati yenye 
uwongozi na nuru; ambayo kwayo Manabii 
waliojisahmisha (kwa Mwenyezi Mungu) 
waliwahukumu Mayahudi: na watawa na maulamaa 
pia (walihukumu kwa hiyo Taurati), kwa sababu 
walitakiwa kuhifadhi Kitabu (hicho) cha Mwenyezi 
Mungu; flao waUkuwa mashahidi juu yake. Basi 
(nyinyi Waislamu) msiwaogope watu, baU niogopeni 
(mimi). Wala msibadilishe Aya zangu kwa thamani 
chache (ya duniani). Na wasiohukumu kwa yale 
aUyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio 
makaHri. 

45. Na humo (katika Taurati) tuUwaandikia ya 
kwamba mtu (huuawa) kwa mtu, na jicho 
hutofolewa) kwa jicho, na pua (hukatwa kwa pua, na 
sikio (humeguliwa) kwa sikio, na jino (hung’olewa) 


U 0 J 

>,&B %&■ 

aj.il K&Sw&uIaP £ 1 

J-Oji . /ttji ,41; 

i&i 

>{p~ <4 


mara ya pili utakaiwa unyayo wake wa mguu wa kushoto. Akiiba mara ya tatu kitakatwa kiganja cha mkono wake 
wa kushoto. Akiiba mara ya nne utakatwa unyayo wa mguu wake wa kulia. Akiiba mara ya tano ulamaa wengine 
wamesema kuwa hakimu ataamrisha auawe. Na wengine wamesema kuwa atatazamiwa hukumu nyengine yo yote 
lakini si kuuawa. 

Hatujui kaiflya ya adhabu Mwenyezi Mungu atakayowapa makadiyani kwa kupoteza Waislamu. Wametaja 
katika Aya hii waliyoifanya kuwa ni ya 39 kuwa Sayyidna Ali amesema Vya kukatwa ni vidole, na kuwa maneno 
haya ameyataja na kuyakubali mwenye Ruuhul Maany. Na hali ya kuwa Mwenye Ruuhul Maany hakukubali 
kuwa Sayyidna Ali kasema hivi. Kayaweka wazi haya alipoifasiri Aya hii hapo katika hii Aya 38 ya Suratul Maida 
katika Juzuu ya Sita. Lakini basi tu wanataka kuwapoteza Waislamu. 

39. Tazama rehema ya Mwenyezi Mungu anamuahidi asi kuwa akiacha mabaya yake atampokea — asijione 
kuwa amekwisha kuharibika, hatampokea. 

41. Wanavyuoni wa Kiyahudi walikuwa wakiyageuza maneno ya Taurati na mahala pake, na wakigeuza tafsirt 
pia wanapowafundisha hao wafuasi wao. Kisha huwaambia ‘Nendeni mkamsikilize mwon o huyo. Akisema kama 
hivi tunavyokwambieni basi ni kweli. Akisema vyengine jueni kuwa ni uwongo huo na hali wanajua kuwa 
hawatosikia hayo wanayoyasema wao kwant hayo wanayoyasema wao ni uzushi waliouzuwa wao wenyewe. Na rejea 
Aya ya 1 5 ya hii hii Suratul Maidah. 


154 


JU7.UU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


kwa jino, na itakuwa kulipizwa kisasi katika kutiana 
majaraha. Lakini atakayesamehe basi itakuwa kafara 
kwake. Na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu, basi hao ndio madhalimu. 

46. Na Tukawafuatishia (Mitume hiyo) Isa bin 
Maryamu kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake 
katika Taurati, na tukampa Injili iliyomo ndani yake 
uwongozi na nuru na isadikishayo yaliyokuwa kabla 
yake katika Taurati, na uwongozi na mauidha kwa 
wamchao (wanaomwogopa). 


& &0Sj 


k “A 


47. Watu wa Injjli wahukumu kwa yale 
aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Na 
wasiohukumu kwa (kuTuata) yale aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu basi hao ndio maasi. 

48. Na tumekuteremshia Kitabu kwa (ajili ya 
kubainisha) haki, ’ kinachosadikisha vitabu 
vilivyokuwa kabla yake, na kuvihukumia (kama haya 
ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika). Basi 
wahukumu baina yao kwa yale aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao kwa 
kuacha haki iliyokufikia. Na kila (uma) katika nyinyi 
(binaadamu) tumeujaalia sharia yake na njia yake. 
Na kama Mwenyezi Mungu angalitaka 
angekufanyeni kundi moja (la kufuata sharia moja), 
lakini anataka kukujaribuni kwa hayo aliyokupeni. 
Basi shindaneni kuyafikilia mambo ya kheri. Nyinyi 
nyote marudio yenu ni kwa Mwenyezi Mungu; naye 
atakwambieni (yote) yale mliyokuwa mkikhitilafiana. 

49. Na wahukumu baina yao kwa yale 
aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate 
matamanio yao. Nawe jihadhari nao wasije 
kukugeuza na baadhi ya yale aliyokuteremshia 


aiithyj. t^i : Cjj j32» 

6 *st 

& 2&f$tSSiS 

a>\ a>tu 


42. Wakati mwengine huja Mayahudi hao kwa Mtume ati awahukumu yeye katika kesi zao kwa kuwa yeye 
atawahukumu bila ya kupendelea — wala siyo madhumuni yao hayo. Basi anapewa khiari Mtume hapa kuwa 
akitaka awahukumu na akitaka anaweza kuwakatalia, kwani siyo makusudio yao kutaka la haki; wanataka wapate 
la takhfifu tu japokuwa silo. 

44. InasiHwa Taurati kitabu cha Nabii Musa kuwa kitabu hicho japokuwa aliteremshiwa Nabii Musa lakint 
Mitume wengi kabisa wa Kiyahudi waliokuja baada ya Nabii Musa waliambiwa wakifuate hiki hiki. Basi 
kikatumiwa na chungu ya Mitume na chungu ya wanavyuoni na chungu ya wacha Mungu. Na juu ya hivi chungu 
ya Mayahudi walikipinga, na mwisho wakakigeuzageuza watakavyo. 

Makadiyani katika Aya hii walioifanya ya 4$ wamepachika kwa undanindani ukaftri wao wa kumdaia Utume 
mtu wao. Lakini hawakuweza kujitokeza sana. Kila Mwislamu anajua kuwa anayejidaia kupewa Ulume baada ya 
Nabii Muhammad ni kaftri. Na wanaomkubalia ni makaftri nao pia. 

45. Zinatajwa baadhi ya hukumu zilizokuwamo humo. 

46. Hapa inatajwa Injili — icitabu alichoteremshiwa Nabii Isa juu ya kuambiwa afuate na Taurati pia. Hti Injili 
ilikuwa ina mawaidha zaidi kuliko hukumuj na Taurati ina hukumu nyingi zaidi kuliko mawaidha. Ilivyokuwa 


155 


JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


Mwenyezi Mungu. Na kama wakikengeuka, basi jua 
kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka 
kuwafikishia (adhabu) kwa baadhi ya dhambi zao. 
Na bila shaka wengi katika watu ni maasi. 

50. Je, wao wanataka hukumu za Kijahili (ya 
zile siku za ujinga kabla ya kuletwa Mtume)? Na 
nani aliye mwema zaidi katika hukumu kuliko 
Mwenyezi Mungu; (yanafahamika haya) kwa watu 
wenye yakini. 

51. Enyi Mlioamini! Msiwafanye Mayahudi na 
Wakristo kuwa marafiki (wa kuwapa siri zenu); wao 
kwa wao ni marafiki. Na miongoni mwenu 
atakayefanya urafiki huo nao, basi huyo atakuwa 
pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi 
(njia ya kheri) watu madhalimu. 

52. Utawaona wale wenye ugonjwa nyoyoni 
mwao (nao ni wale wanafiki) wanakimbilia kwao 
(Mayahudi na makafiri wengine) wakisema: 
“Tunaogopa kutupata na sisi mgeuko (utakaowaHka 
hawa Waislamu). Lakini karibu Mwenyezi Mimgu 
ataleta kufungua miji au jambo (jingine) litokalo 
kwake, wawe wanafiki hawa ni) wenye majuto kwa 
yale waliyoyaficha katika nafsi zao. 

53. Na walioamini watasema (wakati huo 
watapofedheheka hao wanafiki); “Je, hao sio 
walioapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwa viapo 
vyao vigumu, ya kwamba wao wa pamoja nanyi? 
Vitendo vyao vimeharibika na wamekuwa wenye 
khasara.” 

54. Enyi mlioamini! Atakayeiacha miongoni 
mwenu dini yake, basi hivi karibuni Mwenyezi 
Mungu ataleta watu ambao atawapenda, nao 
watampenda, wanyenyekevu kwa Waislamu 
(wenzao), wenye nguvu juu ya makafiri. 


& u&./M C&ii § 

'j&yi 

l [< 09 % i 5 . < -9 

V~^i, ut iil Jl* 

& 3i rrm m tsa 

*%Sjj h&J 3il ‘JP’ 

s-yiil 

e&tsjrjs* 1 % Xj j mji 


mwishowe Mayahudi wameharibika sana ndiyo hiyo Injili ikajazwa mawaidha hivyo ili zilainike kidogo nyoyo za 
Mayahudi, lakini wapi. 

Na huyu Nabii Isa alipelekwa kwa Mayahudi vile vile kama Nabii Musa, si kwa Wazungu; ila wengi kabisa 
walikataa kumluata, akafuatwa na Wazungu kwa kulinganiwa na hao Mayahudi waliomfuata. Hawa Wazungu 
wamefuata nyuma, baada ya kuondoka ulimwenguni Nabii Isa kwani dini ya Mwenyezi Mungu haina wenyewe 
makhsusi. 

48. Mitume wote wamekuja na hukumu moja katika Itikadi ya Mungu, Mitume, Malaika, Kiama, Tabia 
njema na kama haya. 

L.akini katika mambo ya baadhi ya Hukumu wakikhitaliAana kidogo katika Sharia zao kwa mujibu wa nyakati 
zao hizo ambao ukikhitilaftana sana umbali wa nyakpti wa baadhi ya Mitume na Mitume wengine, na mambo 
lazima yakhitalifu. Na kila anayoyafanya Mwenyezi Mungu, anayafanya kwa hikima. 

49-50. Hapa wanahadidiwa wanaokataa hukumu alizotoa Mwenyezi Mungu, wakakhitari Mila ya Kienyeji 
(Cuuomary Laws na Decrees). Na wako watu namna hii. Basi wamo katika khatari kubwa kabisa. Juu ya kila 
Mwislamu kuridhia aliyoyasema Mwenyezi Mungu katika Qurani yake na aliyoyasema Mtume katika Hadithi zake 
SAHIHI. Akiyakataa haya basi ktsha kusimama katika ukingo wa Moto wa Jahanamu tayari kutumbukia. 


156 


JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


Wataipigania dini ya Mwenyezi Mungu, wala 
hawataogopa lawama ya anayewalaumu. Hiyo ndiyo 
fadhila ya Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa (na) Mwenye 
kujua. 

55. Rafiki yenu khasa (wa kumsafia nia) ni 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake na walioamini 
ambao husimamisha Sala na hutoa Zaka, na haii ya 
kuwa wananyenyekea. 

56. Na atakayefanya uraiiki na Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake na walioamini (atafuzu) 
kwani (watu wa) kundi la Mwenyezi Mungu ndio 
watakaoshinda. 

57. Enyi mlioamini! Msiwafanye marafiki wale 
walioifanyia mzaha na mchezo dini yenu miongoni 
mwa waie waliopewa kitabu kabla yenu na miongoni 
mwa makafiri (wengine). Na mcheni Mwenyezi 
Mungu kama nyinyi ni wenye kuamini. 

58. Na mnapoita kwendea Sala (mnapoadhini) 
wanaifanyia mzaha na mchezo. Hayo ni kwa sababu 
wao ni watu wasio na akili. 

59. Sema: “Enyi watu wa Kitabu! Je, 

mnatuona na kosa ila kuwa tumemwamini Mwenyezi 
Mungu na yale tuliyoteremshiwa na yale 
yaliyoteremshwa zamani, na kuwa wengi katika 
nyinyi ni maasi?” (Hatuna kosa jengine. Labda hili 
ndilo kosa letu kwenu). 

60. Sema: “Je! Nikwambieni yule ambaye ni 
mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya 
Mwenyezi Mungu? Ni ambao Mwenyezi Mungu 
amewalani na kuwakasirikia na kuwafanya wengine 
kuwa nyani na nguruwe, na wakamwabudu shetani. 
Hao ndio wenye mahali pabaya na wapotofu 
(wapotevu) sana (ambao wako mbali) na njia iliyo 
sawa.” 


Sw 3i w 1 c&i 


/1/ 


3 <wi u y*i Ur*y 

bS2p\' f i0 4>U'&V I 

^ 

® Ui&j? ItPuJssi (jj <&' !>*>' 3 1 

jWJi &|Spc »ii; 
t\ 



<w' <ilj ^ » «wl (xS$ 
©ci^» 


31. Aya nyingi kabisa zimetukaiaza kuwafanya wasiri weiu; na baadhi yake tumekwisha kuziiaja. 
Tumehimizwa kuwafanyia (a) Uadilifu katika haki zao na (b) kuwafanyia mema kwa chetu na yetu. Ama 
kuwafanya wasiri wetu hapana ruhusa, kwani kila namna hawana usaft wa roho na sisi. Wana misiba ya nyoyo juu 
yetu na uadui wa milele. 

32. WanaAki walikuwa wakijitia huku (kwa Waislamu) na huko (kwa MakaOri), lakini mapenzi yao khasa ni 
kwa MakaOri lakini walikuwa wanafanya unaGki huo kwa kuogopa mabadiliko ya ulimwengu, — wanaona 
wakitengenekewa hawa MakaOri watakuwa ni wenzao, na wakitengenekewa Waislamu watajifanya pia kuwa ni 
wenziwao kwani wakijidhihirisha mbele ya Waisiamu kuwa ni Waislamu, wala si Waislamu, tali ni maadui wa 
Waislamu ila wanafanya unaOki tu. 

34. Wanatiwa nguvu Waislamu kuwa wasivunjike nyoyo wakiona baadhi ya waliosilimu wanatoka Uislamuni, 
kwani Mwenyezi Mungu atawaleia mabora kuliko hao walioritadi, na ambao watakuwa na sifa za Uislamu khasa. 
Na akazitaja Mwenyezi Mungu katika hii Aya ya 34 na ya 33 na ya 36 baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Basi 
natujitahidi tusiOke nazo mwisho wa jitihada yetu. 


157 


JUZUU 6 


AL MAIDAH ( 5 ) 


LAYUHIBB 


61. Na (wanaHki) wanapokufikieni husema: 
“Turneamini;” hali wao wameingia (kwenu hapo) 
pamoja na ukafiri (wao), na wao wametoka nao 
(ukafiri wao). Na Mwenyezi Mungu anayafahamu 
sana yote wanayoyaficha. 

62. Na utawaona wengi katika wao 

wanakimbilia katika dhambi na uadui na ulaji wao 
wa haramu. Bila shaka wayafanyayo hayo ni mabaya 
kabisa. 

63. Mbona watawa (wao) na wanavyuoni wao 
hawawakatazi maneno yao ya dhambi na ulaji wao 
wa haramu? Bila shaka wayatendayo ni mabaya 
kabisa. 

64. Na Mayahudi walisema: “Mkono wa 

Mwenyezi Mungu umefumba; (hatupni kupata mali 
kama zamani).” (Siyo, bali) mikono yao ndiyo 
iliyofumba (haifanyi kheri ila kudhulumu na 
kupokonya); na wamelaaniwa kwa sababu ya yale 
waliyosema. Lakini mikono yake (Mwenyezi 
Mungu) iwazi, hutoa apendavyo. Kwa yakini 
yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako 
yatawazidisha wengi katika wao (hao Mayahudi) 
uadui na kufuru. Na tumewatilia uadui na bughudha 
baina yao mpaka siku ya Kiyama. Kila mara 
wanapowasha moto wa vita Mwenyezi Mungu 
anauzima. Na wanajitahidi kuleta uharibifu katika 
ardhi (lakini Mwenyezi Mungu hasimami nao). Na 
Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu. 

65. Na kama hawa watu wa Kitabu 
wangaliamini na kumcha Mwenyezi Mungu, bila 
shaka tungaliwafutia makosa yao na kuwaingiza 
katika Bustani zenye neema (kubwa kabisa). 

66. Na kama wangalisimamisha Taurati na 
Injili na yale yaliyoteremshwa kwao kutoka kwa 
Mola wao (Quran), kwa yakini wangalikula vya juu 
yao na vya chini ya miguu yao. (Lakini) wako watu 
miongoni mwao washikao njia nzuri. (Lakini) wengi 
wao wanayoyafanya ni mabaya (kabisa). 




'"SKhil"'- 


u % ;ia3i 

© \ji tuill >) dh)j * | (j^ 


c)V' ^ $-> '^jy^ 'jJj 

»£ » /1 ’ «CT >’ u •» w , 

^ jfJ 

}£} ^il }ih te&l 

t- 


57- Aya hii ni kama zile zile zilizopia zinazokataza kuwafanya wasiri wetu. 

59 . Wanatahayarishwa makaftn wanaowachukia Waislamu, wanaambiwa lipi baya lilofanyiwa na Waislamu? 
Kwani Waislamu wanakaa vizuri na kila mtu. Basi hawajaona baya lo loie walilofanyiwa na Waislamu 
Lililowaudhi ni kule kufuata dini ya Kiislamu tu na kuwa wao — makaHri — ndio wabaya 

60. Wakubwa wa Kiyahudi wakiwadanganya wafuasi wao wakiwaambia rri ‘Watu wabaya hawa wanaojita 
Waislamu na watakuwa na malipo mabaya.’ Basi Mwenyezi Mungu anawabainishia kuwa wabaya ni wazee wao 
Mayahudi waliofanya mabaya yao hapo zamani hata Mwenyczi Mungu akawalani, akawakasirikia, akawageuza 
wengine kuwa manyama na kuwa wenye kuabudu dini zisizokuwa za haki. 


158 



JUZUU 6 


AL MAIDAH ( 5 ) 


LAYUHIBB 


67. Ewe Mtume! Fikisha uliyoteremshiwa 
kutoka kwa Mola wako; na kama hutafanya, basi 
hukufikisha ujumbe wake. Na Mwenyezi Mungu 
atakulinda na watu. Hakika Mwenyezi Mungu 
hawaongozi watu wanaokufuru. 

( 58 . Sema: “Enyi watu wa Kitabu! Hamko juu 
ya cho' chote (katika dini yenu) mpaka msimamishe 
Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu 
kutoka kwa Mola wenu (Nayo ni Qurani).” Na bila 
shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Moia 
wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na 
kufuru. Basi usihuzunike kwa watu wanaokufuru. 


lO*' W J5$*J 

1 £ 


69. Hakika wale walioamini (namna ya kikwao 
zamani) na Mayahudi na Masabii na Wakristo — 
watakaomwamini Mwenyezi Mungu (kama hivi 
anavyosema Nabii Muhammad) na siku ya mwisho 
na wakafanya vitendo vizuri basi hao hawatakuwa na 
khofu wala hawatahuzunika. 

70. Kwa yakini tulichukuwa ahadi ya wana wa 
Israili (Mayahudi kuwa watafuata), na 
tukawapelekea Mitume (Lakini) kila mara 
aiipowafikia Mtume kwa yale zisiyoyapenda nafsi 
zao, wengine (katika Mitume hao) waliwakadhibisha, 
na wengine wakawaua (khasa). 


(fi\ & 

® rgi&s is Cjti 

wi&isp&as >i tijf#j 


71. Na walidhani ya kwamba haitatokea 
adhabu, basi wakawa vipofu na viziwi, (wamo katika 
mabaya tu). Kisha Mwenyezi Mungu akawapokelea 
toba zao (walipotubia). Tena wengi katika wao 
wakawa vipofu na viziwi (tena). Na Mwenyezi 
Mungu anayaona wanayoyatenda. 

72. Bila ya shaka wamekufuru wale waliosema, 
“Mwenyezi Mungu ni Masihi (Isa) bin Maryamu.” 




Hapa pana tafsiri mbili. Makadiyani wameificha moja. Nayo ni kuwa Mayahudi hao maasi wakubwa waligeuzwa 
Manyani khasa na Makima khasa, kisha wakafa. Wao Makadiani, kwa ajili ya kukataa miujiza, wameihcha tafsiri 
hii kusudi, na hali ya kuwa ndiyo yenye nguvu zaidi na ndiyo iliyofuatWa na Maimamu Wengi zaidi kabisa, kama 
ilivyo katika sahifa 157 ya Juzuu ya 6 ya tafciri ya Ruuhul Maany wanayojidai kuitaja mara kwa mara na kuwa 
wanaiiiiata. Waongo. Wao hamu yao ni kuharibu tu itikadi za Waislamu kwa kila kichochoro wanachoweza 
kukipau. Lakini Mwenyezi Mungu hausimama nao. 

64. Tunauona moto wa Kiyahudi unavyowaka na kuzimika mara kwa mara. Na mwisho utazimika kabisa 
fofofo. Mwenyezi Mungu kasema Mayahudi hawatapata ukubwa ulimwenguni ila kwa sharti mbili: 

(a) Washikamane na mwendo mzuri aliouweka Mwenyezi Mungu; au 

(b) Wawe wanapata msaada kwa dola nyenginezo; kama tunavyoona hivi. 

Lakini wcnyewe Mayahudi tu peke yao hawataweza kuwa chochote maisha yao. Tumetaja haya katika sura 
zilizopita. Ati wanamtia mori Mwenyezi azidi kuwapa kwa kusema “Siku hizi mkono wa Mwenyezi Mungu hautoi 
sana.** 

65-66. Wanatajiwa mambo ambayo lau wangeyafanya wangetengenekewa duniani na Akhera. 

67. Anahimizwa hapa Mtume ahkishe kila aliloambiwa, asibanie hata chcmbe wala asiogope lo lote kumhka. 

159 





JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


Na (hali ya kuwa) Masihi alisema*. "Enyi wana wa 
Israili! Mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu 
na Mola wenu. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi 
Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharimishia 
Pepo, na mahali pake (patakuwa) ni Motoni. Na 
madhalimu hawatakuwa na wasaidizi (wa kuwasaidia 
siku ya Kiama).” 

73. Kwa hakika wamekuturu wale waliosema-. 
“Mwenyezi Mungu ni mmoja katika (wale waungu) 
watatu; (yeye ndiye wa tatu wao).*’ Hali hakuna 
mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja (tu peke yake). 

. Na kama hawataacha hayo wayasemayo, kwa yakini 
itawakamata — wale wanaoendelea na ukafiri 
miongoni mwao — adhabu iumizayo. 

74. Je! Hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na 
kumwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa Kusamehe na Mwingi wa Kurehemu. 

75. Masihi bin Maryamu si cho chote ila ni 
Mtume (tu). (Na) bila shaka Mitume wengi 
wamepita kabla yake. (Hawajaona)? Na mamake ni 
mwanamke mkweli. (Na) wote wawili walikuwa 
wakila chakula (na wakenda choo. Basi waungu gani 
wanaokula na kwenda choo)? Tazama jinsi 
tunavyowabainishia Aya, kisha tazama jinsi 
wanavyogeuzwa (kuacha haki). 

76. Sema: “Je! Mnawaabudu — badala ya 

Mwenyezi Mungu (peke yake) — wale ambao 
hawawezi kukudhuruni wala kukunufaisheni? Na 
Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye na ndiye ajuaye. 

77. Sema*. “Enyi watu wa Kitabu! Msipindukie 
mipaka katika dini yenu bila haki, wala msifuate 
matamanio ya watu waliokwishapotea toka zamanij 
(nao ndio hao wanavyuoni wenu) na wakawapoteza 
wengi, na (sasa) wanapotea njia iliyo sawa, (hawataki 
kumfuata Nabii Muhammad). 


n; ii </& % os; 

J»>> j j 

dh\ 

ul J * <^\ &J * ‘iCJu 

© J>^ %\j 

m jJ.y/ j 




Hakuna anayeweza kupitisha iake pasina Mwenyezi Mungu kutaka. Na kila wenye kujua wanaambiwa wabainishe 
vivi hivi — kinagaubaga — bila kuflcha hata chembe wala kuogopa hata kidogo. 


Wakikushituwa Wewe sishituke 

Yupi awezaye Kupitisha lake 

Wakiwa na lao Mungu Ana Yake. 


68,69. Anabainisha hapa Mwenyezi Mungu kuwa wenye dini zote — za Kiyahudi, za Kinasara, za Kisabai na 
nyinginezo — hawana salama ya Akhera ila kwa kuluata Uislamu (hiki Kitabu walichoteremshiwa sasa). Wakisha 
kuluata Uislamu wamekwisha kusalimika. Wala wasiseme: ‘Hatutakubaliwa maadamu tuiikuwa katika dini hizo 
zilizohanbiwa.’ Hapana haya. Watakubaiiwa tu na Bwana wao Mwenyezi Mungu kama Mwenyewe Alivyotoa 


160 




JUZUU 6 


AL MAIDAH (5) 


LAYUHIBB 


78. Walilaaniwa wale waliokufuru miongoni 
mwa wana wa Israili kwa ulimi wa Daudi na wa Isa 
bin Maryamu. Hayo ni kwa sababu waliasi na 
wakipindukia mipaka (sana). 

79. Hawakuwa wenye kuzuiana (kukatazana) 
mambo mabaya waliyokuwa wakiyafanya. Uovu 
ulioje wa jambo hili walilokuwa wakilifanya. 

80. Utawaona wengi katika wao (Mayahudi) 
wanafanya urafiki na waliokufuru (makaHri wa 
Kiarabu ili waipinge dini ya Uislamu, na hali ya 
kuwa hawa Mayahudi wanajua kuwa ni dini ya 
haki). Mabaya kabisa haya waliyotanguliziwa na 
nafsi zao. Nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu 
amewakasirikia. nao watakaa milele katika adhabu. 

8x. Na lau wangalimwamini Mwenyezi Mungu 
(vilivyo) na (huyu) Nabii (Muhammad) na 
yaliyoteremshwa kwake, wasingaliwafanya hao kuwa 
maraHki (kwani hao ni maadui wa dini). Lakini 
wengi katika wao ni maasi. 

82. Hakika utawakuta walio maadui zaidi 
kuliko watu (wengine) kwa Waislamu ni Mayahudi 
na wale mushirikina (wasiokuwa na Kitabu), na 
utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni 
wale wanaosema: “Sisi ni Wakristo.” (Hayo) ni kwa 
sababu wako miongoni mwao wanavyuoni na 
wachao Mungu, na kwa sababu wao (Wakristo) 
hawatakabarij (wakiijua haki huifuata). 






* \jjii tjsyi Vs«jy 

hj? yl U 

vU3i 13 








ahadi, akasema katika Aya ya 38 ya Suratul Anfal. Na watapata watakayoyapata wema wengine. Lakini 
wakikakamia katika dini zao hizo — na hah ya kuwa wanajua kuwa za batili — basi hautakabaliwi kwao wema wo 
wote wanaoufanya. 

71. Unatajwa uovu wa Mayahudi, kujidai kutubu, kisha wakayarejea yale yale. 

72-73. Unatajwa ukatiri wa Kinasara kwa Itikadi zao zote tatu kuwa Nabii Isa (a) Mungu au (b) Mtoto wa 
Mungu au (c) Mmoja katika hao waungu watatu. 

Yoyote katika itikadi hizi ni ukaliri usiokuwa na shaka, na jaza yake ni Moto tu. 

74. Wanatiwa moyo makaftri kuwa wakiwacha ukahri wao wo wote ule Mwenyezi Mungu atawapokea tu 
kama tu!ivyosema katika Aya 68 na 69 za sura hii. 

75-76. Wanaonyeshwa kuwa Nabii Isa k&ma Mitume wengine, si Mungu. Kuna Mungu anayeshikwa na njaa 
akala, na kisha akabanwa na choo ikambidi kwenda kutoa hicho choo akitaka asitake? Basi si Mungu Nabii Isa, 
yeye karna Mitume wengine. Na ikiwa hakuzaliwa na baba, basi Nabii Adamu hakuzaliwa na baba wala mama pia. 
Basi yeye atastahiki uungu zaidi ikiwa hii ndiyo sababu. 

Na wanabainishiwa kuwa Nabii Isa ni kama Mitume wengine, hamiliki kudhuru wala kunufaisha Mambo yote 
yamo katika Mikono ya Mwenyezi Mungu wa haki. 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndilo huwa 

Ndiye Pweke Mwenye quwa Mwenye Amri na shani 


77 - Hapa wanakaiazwa hao (a) Mayahudi kupindukia mipaka kwao hata wakamfanya Uzayri kuwa ni mtoto 


l6l 


